CWYN Y 


BACHGEN DALL. 


G-an John Evans, Treforus- 


CyDNESWCH bawb o’r Cyrary, 
O ddifri yn ddi ball ; 

Gwrapdewch, â chywdr galon, 

Ar g'wynion Bachgen Dall; 

Gwnewch sylw o’m sefyllfa, 

Mawr alar imi sydd, 

Fe’m ganwyd, fel y’m gwelwch, 
Heb weled goleu’r dydd. 

2 Mae pump o lân synwyrau 
Naturiol genych chwi; 

Er cymaint yw higorthrymder, 

Mae pedwar genyf fi,— 

’Rwý’n clywed, yn arogli, 

’N archwaethu a theimlo’n glir; 

Ond am nad wyf yn gweled, 

Mae’n golled fawr yn wir. 

3 ’Dos genyf ond djmhymyg 
Am bethau îs y rhod, 

Chwyehwi sy’n meddu Ilygaid, 
Rhowch wybod beth sy’n bod; 

Mynegwmh eu rhinweddau 
A’u troion aml ri’. 

Yn Fachgen Öall y’m ganed, 
Trwm iawn yw ’nghyflwr i. 


2 


4 ’Rwy’n meddwl fod y ddaiar 
Yn lìawn o borfa las, 

A choedydd llon a llysiau 

Yn rhoddi eu ffrwythau i maes 
Os ydwyf yn eamsynied 
Caf glywed genych chwi. 

Yn Fachgen Dall y’m ganwyd, 
Tmm iawrn yw’m eyflwr i. 

5 Mi glywais i fod dynion, 
Rhai’n ddu a rhai yn wyn, 

Mynegwch yn ddiaros 
Beth ydyw aehos hyn; 

Pa ham mae rhai yn dduon? 

Os gellweh, d’wedwch chwi. 
Yn Fachgen Dall y’m ganwyd, 
Trwm iawn yw’m cyflw'r i. 

6 ’Rwy’n clywed fod y llongau, 
A’u hwyliau mawr eu stŵr, 

Tw gwel'd fel rhyw gre’duriaid 
Yn myned dros y dŵ'r; 

Yn morio am drysorau, 

A’u dwyn yn ol i ni; 

A minau’n methu gweled, 

Trwm iawn yw ’nghyflw r r i. 

7 Mae swn yr anifeiliaid 

I’m clustiau’n rhyfedd iawn, 
Mil gwell nag anr yr lndia 
Yw gwel’d y rhai’n pe cawn, 
Mae myrdd o ryfeddodau 
Ar hyd ein daear ni, 

Na chaf fì byth eu gweled, 
Trwm iaẅn yw’m cyflwr i. 



3 


8 ’Rwy’n elywed fod yr heulwen 
Yn ddysglaer iawn ei lliw, 

Ei bod yn famaeth gywir 
I bob creadur byw; 

Fel eawr yn rhedeg gyrfa 
Uwch ben ein daiar ni; 

A minau’n methu ei gweied, 
Trwm iawn yw’m cyflwr i, 

9 Rhoweh wybod, lân gyfeiüion, 
A’ch llygaid genych sydd, 

Ea fodd mae’r Haul yn rhifo, 

Mor gyson, nos a dydd; 

Pa fodd mae haf a geuaf, 

Mor dyner gyda ni. 

Yn Fachgen Dall y’m ganwyd, 
Trwm iawn yw’m eyflwr i. 

10 Y lloer sydd yn ymddangos, 
Yn gyson ger eich bron, 

Bob nos yn newid amser 
Ei hymddangosiad llon; 

Bob mis yn newid hefyd,— 
Datguddiweh, d’wedwch chwi; 

Nis gallaf fi ddim dealî, 

Yn ddalì y’m ganwyd i. 

11 Mae’r ser â’u llewyrehiadau, 
A’u troion dyrus, maith, 

A’u gyrfa hir o’r dwyrain, 

Hyd dir gorllewin llaith: 

Pa fodd mae ’rhai’n heb ddrysu? 
Osgellweh, d’wedwch chwi; 

Nis gallaf fi ddim deall, 

Yn ddall y’m ganwyd i. 



12 Mae yna fydoedd tanliyd, 

Yn yr ëangder raawr, 

Ryw gannoedd o flynyddoedd 
Cyn dod i gyleh y ílawr: 

Pa fodd mae y rhai hyny 
Heb losgi’n daiar ni. 

Yn Faehgen Dall y’m ganwyd, 
Trwm iawn yw’m cyflwr i. 

13 Ffarwel, gyfeillion hawddgar, 
Mawr alar imi sydd; 

Trwm iawn yw bod heb lygaid, 

I weled goleu’r dydd: 

Gobeithio gwneweh dosturio, 
Mae llygaid genyeh chwi. 

Yn Fachgen Dall y’m ganwyd, 
Trwm iawn yw’m cyflwr i. 

J4 Pwy bynag sydd yn gofyn, 
Trwy barthau bro a bryn, 

CaifFwybod yn ddiamau 
Pwy wmaeth y geiriau hyn 

Un sydd o Iwyr daymuniad, 

A chariad yn ddi ball, 

I wneuthur rhyw ddaioni 
I mi sydd Fachgen Dall. 


P. EVANS, ARGRAFFYDD, CAERNARFON 


